


Braînt y rliai a obeithîant yn yr 
Arglwydd, &c- 

T-Uí— ^‘jBrynmu'r Iwerddon” 

0 Fbtdaiit, cly w a deffro, mae heddyw ynf gyflawn bryd, 

I ’mofyn ffrynd a’tb gadwo pan losgo hyn o fyd, 

0 gwybydd di a minau, pan elo’n cyrph i’r bedd, 

Mai gwell na mil o fydoedd, fydd ffafr Duw a’i hedd. 

’Does nemawr iawn o amser gan neb o ddynolryw, 

Cyn ’mado â’r byd presenol, a ’mddangos o flaen Duw 
yno eawn ein barnu yn gywir am ein gwaith, 

A’n setlio yn un o ddaule, am dragwyddoldeb maith. 

Daw gwae i gwrdd a’r dynion sy’n cablu enw’r lôn, 

E.hyw ddydd y cant eu gosod mewn pair yn fawr eu poen. 
Ac yno hwy a boenir yn oes oesoedd rif y dail, 

0 eisiau credu’r geiriau lefarodd Adda’r ail. 

Mae’n dost i wel’d henafgwr, sydd bron ar fîn y bedd, 

Yn rhodio llwybrau’r gelyn, heb son am fryniau hedd, 
O-wybyddwn fod y diwrnod, o syndod yn nesàu, 
boeni’r annuwiolion, gwobrwyo’r cyfiawn rai. 

cofîwn am y boreu daw Crist i farnu’r byd, 

Wrth swn yr TJdgorn euraidd, daw’r meirw o’r beddau i gyd 
Ao yno rhaid iho’i cyfrif o flaen y Barnwr doeth, 

01 am gyfîawnder lesu i guddio’r enaid noeth. 

Bydd lawen gan y duwiol gael clywed y gair Dewcb, 

Am oesoedd dì rifedi, meddianti’r nef a gewch; 

12 


3 


Bydd yno wledd ddiddarfod, o fewn i’r nefoedd wen, 
Ciodfori’r Oen fu farw, i’w prynu ar y pren. 

Âc yno rhydd y Barnwr orchymyn rhwymo rhaî, 

Sy’n awr yn weision pechod, a’u bwrw i’r ffymig ffau, 

Ac yno yn rhwym fe’u bwrir, ofnadwy fydd eu ílef, 

I’r tàn bar’towyd i ddiafol, a’i holl angylion ef. 

0 dadaai a mamau annuwiûl, a phawb sy ar dir rai byw, 
Gweddiweh hwyr a boreu yn daer wrth orsedd Duw; 

A llefweh am drugaredd tra paro dyddiau’ch oea, 

Fel galloch chwi a’ch teulu gael rhan yngwaed y groes. 

lía chredwch yr athrawiaeth, sydd gyda dynolryw, 

Sy’n dweyd am Grist ei hunan, nad oedd ef ddim yn Dduw; 
Hwy dd’wedant fod adíeriad ryẃ bryd o’r poenau i dd’od; 
Ni dd’wedodd ’r anwyl lesu fath beth a hyny erioed. 

Pan fyddo’r ddaear yma yn cael ei llosgi yn lân, 

A’r moroedd mawr yn berwi, i gyd fel llyn o dân ; 

A’r annuwiolion obry yn rhingcian daiHiedd, clyw, 

Pryd hyn bydd pawb yn credu fod lesu Grist yn Dduw. 

’Eoedd Thomas wedi eredu fod lesu Grist yn Dduw, 
Simeon yn y demel yn d’wedyd, Digon yw; 

'Eoedd pawb o’r hen ddysgyblion yn dweyd mai ynddo ef, 
*iioedd modd i olchi’r aíian, a’i ddwyn i deyrnas nef. 

0 Dduw, goleua’r dynáon sy’n dilyn gwa,gedd ffol, 

A thyn ni gyda’n gilydd i redeg^ar dy ol, 

Fel gallomgael dedwyddwch, a heddwch i barhau, 

Yn lle cael casglu parddu tros byth mewn poen a gwae. 

Ha fydded neb mor ynfyd a gwawdio deddfau Duw, 
Yngwaed y groes mae digon o foddion i ni fyw, 

12 








